= ie ee 

















ruil Gaerfyrddin. 


Thomas yn cael ei Grogi. 





Cymerodd yr olygfa olaf yn y stori waedlydjuchod le yn 
Ngharchar Caerfyrddin am wyth o'r gloch boreu dydd Mawrth, 
Chwefror 13, 1894... Wedi y prawf, ceisiwyd atal y ddedfryd 
drwy apelio at yr Ysgrifenydd Cartrefol, j|ond yn ofer; ac felly 
cariwyd allan pob parotoad er cyflawniad y gyfraith. Ym- 
ddangosodd y carcharor yn hollol ddigyffro, a gwynebodd ei 
ddiwedd heb yr ymddangosiad lleiaf.. Nid oedd neb yn bre- 
senol ar yr achlysur ond y swyddogion. 


Tra y codai haul y boreu, 
Adar bach a byncient gân, 
Prydferth oedd holl weithiau natur, 
Pawb yn moli, mawr a mân; 
Ond yn nywyll cell y carchar 
Mae rhyw ddyn mewn trybliog hun, 
“Tra breuddwydion erch ac hagr 
Rhedant trwy ei feddwl blin. 














Dyma’r swyddog yn ei gyffro, 


Ti gei gysgu hyd y mynot 
Yn y bedd, dan gwg a_ sên.” 
Wedi gwisgo, dyma'r person 
Yn dwyn iddo gair y Nef, 
Tra'r carcharor yn ei wrando 
Heb un feimlad ar ei wedd. 


Buan aeth mynudau heibio, 
Dyma'r crogwr yn dod mewn, 
Tra mae cloch hen eglwys Pedr 
Yn rhoi maes galarus swn. 
Llywydd y carchardy hefyd, 
Doctors a siryddion mawr, 
Ymgasglasant i gacl gweled 
Cledd dialedd'n syrthio i lawr. 


Maent yn symud 'nawr i'r grogbren, 
Thomas dan ei rwymau'n dyn, 
Tra'r offeiriad yn dwys adrodd 
Geiriau cysur i'r dyn blin; 
Cnul y gloch sy'n llanw ei glustiau, 
Pwy all ddweyd ei deimlad ef, 
Pan yn sefyll cyn gwynebu 
Iawn digofaint mawr y Nef? 


Dros ei wyneb tynwyd capyn, 
Neidiodd Billington naill law, 

Ac yn sydyn hyrddiwyd Thomas 
I grafangau brenin braw; 

Bu y cwbl drosodd 'n union, 
Codwyd baner du i lan, 

Ac am awr bu'r corff yn hongian 
Tra swyddogion yn gwylio'r fan. 


Bellach, mae y cwbl drosodd, 
Yn ein cof bydd hyn yn byw, 
Ac fe fydd yn rhybudd i ni 
Byth i gerdded llwybrau Duw. 
Bechgyn ieuainc Gwlad y Bryniau, 
Gwyliwch rhag temtasiwn ffol, 
Neu daw Satan â'i rith-wenau 
I'ch cofleidio yn ei gôl. 
2 


“Cwyd yn awr, mae'th awr ar ben, 





y 






I 


Uarmarbhen Murder, 


The Execution. 


The last act in this awful Tradegy was played in Carmar- 
then Goal at eight o'clock on Tuesday morning, Feb. 13,1894. 
After the trial, efforts were made to get the sentence repealed, 
but to no effect. Billington arrived on Monday afternoon, and 
found the arrangements complete. The chaplain arrived in 
the goal early in the morning and remained with the prisoner 
till the end. The procession to the scaffold was formed a few 
minutes before eight, and as the clock struck eight the 
black flag was seen arising over the gates, signifying that the 
dread act had been accomplished. No persons were allowed 
to witness the execution except the officials. 


Fair arose the sun on Tuesday, .. 
While the birds sang in the air, ... 

Fair was nature’s pleasing prospect, - 
No one seemed to have a care; 

But in yonder gloomy dungeon | 
Lies a man in broken sleep, 

Who can tell the dreams and visions 
Which do through his memory creep? 


See, the Warder now awakes him:— 
‘Rise up now, your time is come, 

Soon you'll sleep a deeper slumber, 

_ Undisturbed by rising sun.” 

Ere he's dressed, the chaplain comes in 
To direct his thoughts on high, 

But the prisoner without motion 
Hears all that he has to say. 











Swiftly are the minutes flying, 
Now the hangman’s at the door, 
While the bell of old Saint Peter’s 
Slowly tolls out evermore ; 
There’s the governor and doctors 
Aud the sheriff's come to see 
The sharp sword of justice falling 
As our country’s laws decree. 


Now they move on to the scaffold, 
‘Thomas there is safely bound, 
While the chaplain is repeating 
Words of deep and solemn sound; 
Loud the bell tolls from the steeple, 
Who can tell the prisoner's thought, 
As ho stands beneath the gallows 


Where his crime has thus him brought. 


A white cap his face encloses, 
Billington then jumps aside, 


In an instant, when the bolts pulled, . 


Does the platform then divide; 
All is over in a moment, 

A black flag is raised on high, 
For an hour the corpse is hanging 

In the spot where-he did die. 


Now this Tragedy is ended, 
In our memory long ’twill dwell, 
lt will be to as a warning 
To resist the sins of hell; 
O young men of this our counfry 
Koep from all temptations wrong, 
, Learn to walk in paths of virtue, 
“In the struggle be thou strong. 








